
CAN NEẂYDD, 


rN DANGOS FOD 


YN AMLHAÜ GOFIDIAU. 


Mae’r dyn fo’n rhy garedig yn siwr o ddrygu ei hun 
Mae’n dda bod yngariadus, a pheidio cadw gwgr-^^^. 

Mae gorrnod o’r peth goreu yn sicr o wneyd diŵg. 

Pan ow‘n yn cadw tafarn a thyddyn bach o dir, - 
Yr oeddwn mor gysurus a neb o fewn y sir; . ; 

Ond soddi wnes mewn gofid o eisiau cym’ryd piyyll, 

Trwy fod yn rhy garedig, a gwrando ar Dwm y tŵyll. 

Fe dd’wedodd wrthyf, “ Harris, rhowch fenthyg punt nèU 


É 


3 


Mi werthais dair o wartheg, am lawer liai na’u gweiŴ, 

A’r cefFyl góreu feddwn, i borthmon Bryn-y-berth, 

Waith mod i’ yn' fy angen, yn gwerthu’r rhain ar frys, 
’Eoedd hwnw ar ei egni yn gwasgu yn eu pris.^ 

O drymed oedd fy nghalon, yn gweled hwy ar feth, 

Mi dd’wedais y pryd hwnw na wnawn ni byth íath beth, 
Ond wedì’n yn fair Auction, mi feddwais i yn flin, 
Mechniais Siencyn Morgan am drugain puut ag un ! 

Pan eis i fyn’d i achwyn y cynghor roisant hwy,— 

O, byddwch fwy gofali,is rhag myn’d i feddwi mwy !” 

Yr oéddwn yn fy meddẃl, mewn trwbwl mawr o’r bla’n 
Ond ^ng^^^i^Jj wyf wedi neidio o’r babell ffrio i’r tan ! 

Ao ynted,* Hwmphrey Dafydd, a’ni twylla’i signio’m 
llaw, 

Ces dalu o achòs hwnw, do, ugain punt a naw; 

Colli wnes i hefyd amiywiol heblaw hyn, 

Am gwrW, rum a whisgi, a bi’andy coch a gin. 

*Roedd rhai yn troi eu cefnau na ddoent hwy ddim i’r 

I alw am bint neu ragor, na’ thalu dimai i mi! 
y nhwy oedd fwya’u stori, yn rhuo fel y môr, 

“ ISíid amser yw hi ’leni i dalu dim hen score.” 

Fe dd’wedai’r hen Sion Ìsaac, “ Na thalau ddimai goch, 

Ces inau nbwyllo’n greulon arn arian punip o foch; 

Mi dalais i ti ormod, dos ffwrdd ar hyn o bwff, 

Mi furn yn sal ddiwrnodau ar ol yfel dy hen stwff. • 

Ond wedi i mi fyn‘d adre, yn waeth-waeth yr aeth hij 
y bailiaid oedd wedi marchio y cwbl a feddwn i; 

A‘r wraig a‘r plant yn llefaîn, yn uchef iawn ea 
Ae wedi ena taflu 011314 beb fwy o bafch iìâ 




s 

I ofyn ‘reis am lodgiíig at Twm o’r Hafod-wen, 

’Hoedd hẅnw yn ei weniaeth yn chwerthyn am fy 
mhen! ' 

Pe buasai gwely segur chwi a’i cawsech ar ben gair, 
Mae’n oer i’r plant fod allan, cewch gysgn yn y gwair î 

‘Roedd arno dair a choron i mi am iot o goed, 

Caídd fwyd a gwely'n fynych, heb dalu dim erioed, ' 
Ond ’roedd ê’n ddigon sarug, heb arno fawr o chwant, 

I gynnyg hanner taraaid i’r wraig nao un o’r plant, 

Mae‘r gofid wedr dyfod yn gawod arnai‘n awr, 

Mae‘r wraig, a‘r plant, a mianau, heb le röî% penau 
lawr, • ' ' . 

Bde mae‘r hen gyfeillion fu‘n fwyaion gyda mi?; 

‘J)oes un o‘rrhain‘y heddyw a‘m geilw mewn i‘r'ty. 

Y maent hwy yn gyffelyH i‘r dail sydd ar y coe<|, 

Pan d‘o chwi‘n berchen cyfoeth, mor fw'yned maent yu 
. d‘od: 

Mae‘r daü yr haf yn glasú ar y llwyni oll yn llu, 

Aut ymaith pan ddel storom fei f‘ hen gyfeilIibrTîr* • .. ^ 

Does i ‘sguboriau gweigi m ddim llygod mawr yn d od. 

Nid oes i wr heb gyfoeth fawr ffryndiau chwmith yn bod, 

Fe dd‘wedodd Siani‘n danbaid a inerched bach Twraarch, 
Mae'r hwn a gollo‘i gyfoeth yn siwr siwr o gólli eì barch, 

‘Nol helpu Richard Dafydd, a drygu‘m plant fy hun, 

Pan eis i mewn cyfyngdra, ‘rodd Dic yn waeth nac un, 

A hithau Modryb Madlen, sef gwraig y Tyddyn-maw'r, 
Prin fawr y gwnaiff i siarad, nac edrych arnai‘n awr, 

Caeì myn‘d a w’nais yn Stewart i Squire Hughes Bryn-ia, 
Ac wedi‘r holl helbulon, ddaeth Iwc i‘r natur dda ! 

Yn awr ‘rwyf ar fy ngheffyl, i fynu ac i lawr, 

4 hwythaq yr hèn w'ragedd yn gnstwng hyd y lîawr. 



Byd4 un yn do‘d a hwyad, a‘r llall yn do‘d a gwydd, 

A channoedd o bresautau i‘w rhoddi ì; mi‘n rhwydd^ 

Ac ynteu ‘rhen Sion Isaac, a‘i gapan yn ei law, 

Mae‘n plygu*î‘ben, mae‘n crynu fel dyn yn llawn o fraw. 

Ac ynteu f*ewyrth Dafydd, a liithau fy modrib Gwen, 
Bydd un rjioi'r fath gẅrtsi, a‘r llall yn bowio‘i ben, 

A chodwm mawr ga‘dd Cadi, merch Judi, Bryn-y-mawr, 
Wrth blygu‘i ar ei charai hi gwympai‘n swrth i lawr! 

Bydd rhai‘n fy ngwa'dd i giniaw, yn íFrolio ac yn íFri, 
Gan ddywedyd, “ifr Dmies will you come a%d dim 
mttC%eì 

Pan o‘wri i/îhewn tylodi, ‘doed neb ofynai i mi, 

Oedd arnai^fiisiau tamaid, ma‘m gwadd i mewn i‘r ty. 

óüd megis yn fy ngwawdio i fynu ac i lawr, 

Gan chwertliyn lond eu cegau, “ Fe dorodd Harri Fawr ! 

A minnau‘n gorfod dyoddef pob coegni drwg a gwawd, 

A thyma fel cew'ch chwithau os byth yr ewch yn dlawd. 

STEPHEN8 JONES a‘i cânt. 


CABRFtaDDIN: ARGRAMWTD OAN S. JONES. 



